[Rurr. 1. 
BREUDDWYD CANONAU YR EGLWYS. 


OODD 


Gan bob ereadur, meddant, mae at freuddwydion chwaeth ; 
Ac etto, bod dan enw, “ Breuddwydiwrd beth sydd waeth ? 
| Ac etto, rhaid cyfaddef, breuddwydio wnaethum i, 

Sef BREUDDWYD y CANONAU; & thyma 'r oll i chwi. 


'Tebyswn mod mewn Ves!ry, yn ochr Llan y Plwy, 
Gan ryw rai a godasid, er's tri-chant pell,*neu fwy- Ôe, 
Clyw'n droediad ar fy nghyfer—rhyw droediad cofn iawn : 
Pan dro'is fy mhen, ni welwn hên ŵr yn dod i mewn. 
Aeth tua llyfr-gell fechan, glôedig, yâŷ môr, 
Gan wasgu ar ei dalcen, €i law fel gwasgiad câr: 
Âc, er bod fy arogliad mewn breuddwyd ar y pryd, 
Clyw'n, pan ddadglow'd y llyfr-gell,-y lle yn llw ydni i 1 gyd. 
A» flaenau traed dan duchan, e dynodd lyfr i lawr, 
“A hwnw 'n nghlwm carcïau,. oedd un-plyg llwchiog, mawr : 
'Troes ddalen yar ol dalen, nes troi a'throi 'n ddiri, 

ŵ A Rhyngddynt rho'i ochenaid led drom, i'm tybiaeth i. 


'R ol troi'r hên lyfr Canonau, sefydlodd ar ryw le; 

y Deallais, gyda hyny, mai'r 'ffeiriad oedd efe :— 
'O(feiriad gweduol-hêfyd-oedd ef, rp a Hais,g daw 
Can's 'nawr fed6rodd allan-er-ìef yn gyoew duw :— 
“ Llyfr cover coch y. decwm,—llyfr cae. ydwyt ti: 
Llyfr glas a. bach y bregeth, 'rwyttithaw'n ail dy fri; 
Mae'r coch yn llyfr yr wythnos ; llyfr boreu Sul yw'r g/as ; 
Ond, llyfr pa ddydd wyt tithau, lyfr wyd Canonau cas ? 
Mae'r Litani'n yr eslwys, iw chanu genni'n rhwydd, 
Bob Mercher a phob Gwener, o fewn yr hir-faith flwydd, 
Er gwaetha Canon pyMTHEG, ni chwblaf byth 'mo hyn . 
Nes teimlwy'r e'lymau'n datod, sy'n dâl fy ngown yn dyn. 
A Chanon cHWECH-AR-EUGAIN, ymrithia yn y ewrdd, 
A'i dwrn ar fant fy ffryndiau drygionus, wrth y bwrdd; 
Y meddw, a'r puteiniwr, a'r cablwr wrthyd hi: 
Ai gan fy math ceir câreg at gyfryw, meddwch chwi? a 
A Chanon UN-A-DEUGAIN sy'n fryntach, braidd nâ'r ddwys 
Ni £heir an hon grafangu, dim chwaneg nas un plyg, 
Mae'n w ìr, y dichon wincio, ar ucnwin plwy, 'gs Gad i 

* Ond, mae'p anamodau' h.greulon,ì'ffeiriad breiniol braf, * 

Rhoes Diw 1'in ucain crafanc; pa'm nad pob crafanc, bl 
Ond, degzar- hucain milldir y Ganon, yw fy nehlwyf! 
Os mwy na hyny rhyngddynt, mae'r ddeddf yf anghytun; 
A bod bob blwydd ryw. chydig, raid hefyd yn)mhob un. 
Uwch Canon PEDAIR-DEUGAIN, mewn fi4 o chwerthin 'rwyf, 
: Pob Hfeiriad—pregeth unwaith, bôb wythnog, yn ei blwyf I” 
Fel llong yn llithro'i hangor, gan 'mollwng Ad â'r gwynt, 
hyn, oli, yn llithro hona, ac ymaith ar ein hy 


a au 


aes ng MAN ardd o 


w 





Mae'n wir mai fi pia'r degwm; mae'n wir mai fi pia'r parch 
Mai'mrazor i sy'n eillio, o'r basin bach i'r arch; 
Ondŷ plegeth gall a chyson, bob wythnos, gennyf fi / 
O, Cann pedair-deugain! hen Ganon gâs wyt ti. 
A Changn arall gwedyn'—hên DR'UGAIG-ONID-UN : 
Dyd, gaselu plant yr holl-blwy, yn orchwyl i'm fy hun, 
Er mwyn eu cateciso, bob Sabboth, hanner awr I 
Yn wir, dfis ewnes.fra'n i'engaeh ; rwy'n hên a thew yn awr, 
MAT DRÌUGAIN-DBG-A-PHEDATR ; sef, ti'r un fanol sydd, 
“. SHynota yn dynai; o.holl Ganonau'r ffydd. 
ywn yn cloi a clfflymu, fel cloi a ch'lymu rôc; 
ac ud. £i a'm troist yn daoliwr, i gyfrif pwythau 'nghlôg. 
“. Os byth yr eir i siwrne, nd clôg yn llusot'r llawr ; 
sef, clôr hcb guard na bo j> ond llêwys Tlydafnniawr : 
. Rhaid, hyd yn nod i'm nig ceap, yn gdybeotedig fod, 
“Ueb weiïad gwaell, ond pwythau yM rydd feina 'rioed. 
Â'r. Ganon nesaf ati, sy'n Ganon drom a chaeth: 
Ni chaiff YR yda yfed wrth ei-chwaeth ; 
Nac am fyn'd $ 0afarn, at gardiau, disiau teg. 
O, Ganon PYMTHEG-TR'UGAIN, hwy ^th roisant disyn rheg. 
A Chanon ydyw hôno, wy'n fynych wthio draw, Í 
Sef, hôno'r Buritanaidd,—hen-Ganon'CANTA-NAW,. 
Os godineba rhywun, os/tynga, meddwa mwy, 
. Os gormod.llog a gyfydfhyw cybydd fêwn y plwy ML 
 yY—feteiad raid ymrithio, W4 drŵyni bob rhyw fân, 
A phob rywfach fusneson, fo rhwng y gwych e'r gwân: 
'Mwthiaswm ar ol egwm, drwy dân a dwfr yn syth; 
Ond, am 0resenfio 'rheina i'r esgob ; na wnaf byth. 
Presentio'r anllad, aïe? _ Presentio'r cybydd crwn? : 
Presentio'r godinebwr, a'r meddw ?-—cwnaf, mi wn! 
P& reswm i'm roi'r rheina ar yr esgobaidd rôl ? h 
Beth wn, na thalant hwythau, i minnau'r pwyth yn ol? 
A Chanon filain, filain, yw Canon CANT-A-DEG:. 
Hi'm gwnelai i Buseyaid Rhydychen fawr yn rheg! 
«.Eresentìo pob Pabyddiaeth, neu'r tebyg, fewn fy mhlwy? 
Presentiwch deulu Oxford :s—ni raid presentio mwy. 
Presentio pob Pabyddiaeth, ei hanian, naws, a'i llun ? 
Presentio'r “ Common Pray&r, a'm pregeth i fy hun ! 
'Presentio? I bwy present O! â'r esgob gyda, brys, 
Mae hwnw 'í Jun yn eud$, o'i galon hyd ei grys. 
A Chanon oANT-A-pEUDDEG) tydi yw'r Ganon ddrud, 
Sy'n gofyn i'm bresentio, o'r braidd y plwyf i gyd.“ 
Pob gwyw, a. phob benyw, (pwy fyth ddaw ben â'r dasg 
.. To dros eu Jun-ar-bymtheg, heb gymmun cyn pob Pasg ! 
“. Mae'n wir, mai fi yw'r bugail ; mai'r gorlan ydyw'r Llan: 
Ond,.cwyd corlanaft eraill, yn awr, yn mhob rhyw fan ; 
I'r rheiny mae bugeiliaid, sy'n mynd â'r praidd yn llu ; 
Ond, er eu dannedî, gwyliant, roi crafanc ar y cnu. 





